Fron 



















PROFIAD Y CRISTION 


UU AB LAN YR AFON. 





bedd 
| Ar'lan yr afon rodio 'rwyf 
' ^e ï . ? 
Gan geisio lle i'w chroesi, 
dr Wrth edrych ar ci dyfnder du 
w Mae'm calon wan yn crynu ; 


Ond gwelaf Gyfaill yn y glyn 
Rydd law i'r perennion; 
NW Fe gynorthwyna fenaid gwan 


ì I'r lan o'r dyíroedd dyfnion. 
ôr o Mae yr afon hon yn rhanu rhwng. 
ŵ Y byd a thragwyddoldeb, i 

'| A thew gymylau duon drweb 

Yn hongian dros ei gwyneb. j 
wio Ond draw mi welaf lusern fydd. 
Oleuydd gan yr Iesu, EC 


Ac yn ei galon gwelaf graio' 
O dan fy nhraed i'w chroesi. 


Ni ofnaf mwy—nmae'r Iesu mawr 5 
Yn gyfaill yny tonaus 

Fan yma croesodd Abel gynt, 

Fan yma croesaf finau” 





2 


Fe ganodd miloedd yn y llif 
Wrth deimlo yr Iesu yno; ae 
O! Arglwydd Iesu derbyn fi— 


P'th freichiau rwy'n anturio. 
| Diweddar o Dredegar. L. BEVAN, 














“ [Nid oes ryddid i neb i arcraffu y gân hon heb ganiatad yr 
Y awdwr.] 





Bwydd Fynwy, O mor anwyl 
|. XW oofio am y fan— 

Âm Fryn Penmain, lle cefais 
| Bob peth yn rhwydd i'm rhan; 

|. Ond bachgen tlawd wyf heddyw— 

— __ Drwy anffawd 'rwyf yn ddall, bed 
| Yn gorfod cael fy arwain 

_ Yn awr gan naill a'r llall. 


Nid wyf oto ond ieuanc, 

_ Prin chwech-ar-ugain oed, 
Pan ddyl'swn fod yn hoew, 'ŵw 
“ Ac ysgafn ar fy'm troed; 
Ond yn lle bod yn hoenus, 

_ Mi gefais ddwfn graith 
| Pan oeddwn ar ddiwrnod. o 
). Yn dawel wrth fy ngwaith. _ 












«-: 





“ Mae mam a finau weithian 


o 
v 


Bu'm gynt yn medru canfod 
Brig.wynion donau'r aig, 

A gwel'd prydferthwch natur 
Gylch ogylch llawer craig, 

A medru darllen llyfrau 
Im lloni îs y nen, 

Ond heddyw'n ddall fe'm gwelwch, 
Heb lygaid yn fy mhen. 


'Nol dod i ddyffryn Rhondda 
Gan fy anwyl dad a mam, 
Chwenychwn gael cwmpeini 
Y bechgyn hoíf dinam, 
Y rhai wna arfer gweithio 
O fewn i'r ddaear ddu, 
Ond 'nawr rwy'n methu gweled— 
Tost oedd fy anffawd i. 


Pan oeddwn yn ymdrafod 
A'r pylor yn y glo, 
Fe gollais fy'm dau lygad— 
Trwm genyf nodi'r tro; 
Chwi feibion hawddgar Cymru 
Sy'n hoenus is y nen, 
Tosturiwch wrth hen lowr 
Heb lygad yn ei ben, 


Bu genyf dad, ond heddyw 
_ Mae hwnw yn ei fedd; 





| Ŵ . Dan wenau'r Nefoedd wen. 





4 


Mae mam mewn gwth o oedran, 
A minau ddall fy hun, 

Yn gorphwys ar drugaredd 
A theimlad llawer un. 


Fe weithiais yn swydd Fynwy 
Er pan yn ieuanc iawn; 
'Nol hyny yn y Rhondda— 
Mi noda'm cwyn yn llawn; 
O! Gymry mwyn, cyfrenwch 
I fachgen dall fel íi 
Wnaeth golli ei ddau lygad 
O dan y ddaear ddu. 


Fo fu'm yn eglur ganfod 
Yr haul yn oodi'n dlos, 
A gwel'd y lloer arianliw 
Yn troi ei chylch y nos; 
Ar llachar ser barddonol 
Yn prancio'n entyrch nen; 
Ond bachgen dall wyf heddyw, 
'Doos lygad yn fy mhen! 


Os oes rhywrai mewn oedran 
Yn sefyll o fy mla'n, 

Neu chwi sy'n nghanol oedran, 

Gwnewch brynu genyf gân, 

Fel caffo'r dall ei gynal 

Tra lyddoisynem, 

— A'i arwain gan Ragluniaeth 













